


SAINT PETER DAMIAN, 
BISHOP AND DOCTOR 


OF THE CHURCH 
1007-1072 


February 21--Memorial 
Patron Saint of Faenza 
and Font- Avellano, Italy 


A wise and holy monk becomes a Cardinal 
and thunders for reform in the Church 


Every Catholic knows that the Pope is 
elected by, and from, the Cardinals of the 
Church gathered in the Sistine Chapel. Every 


Catholic knows that the Pope then goes to 
a large balcony perched high in the facade 
of St. Peter's Basilica to greet the faithful 
and receive their acceptance. This is simply 
the way things are done in the Church. But 
it's not the way things were always done. 
A Catholic in the early Middle Ages would 
have described a papal election as something 
like a bar room fight, a back-alley brawl, or 
a political horse race replete with bribes, 
connivings, and promises made just to be 
broken. Everyone--far-off emperors, the 
nobility of Rome, military generals, influential 
laity, priests -- put their hands on the wheel to 
turn the rudder of the Church in one direction 
or another. Papal elections were sources of 
deep division, causing lasting damage to the 
Body of Christ. Then along came Saint Peter 
Damian to save the day. 


Saint Peter headed a group of reform-minded 
Cardinals and others who decided in 1059 
that only Cardinal Bishops could elect the 
Pope. No nobles. No crowds. No emperors. 
Saint Peter wrote that the Cardinal Bishops 
do the electing, the other clergy give their 
assent, and the people give their applause. 
This is exactly the program the Church has 
followed for almost a thousand years. 


Today's saint sought to reform himself first, 
and then to pull every weed that choked 
life from the healthy plants in the garden 
of the Church. After a difficult upbringing 
of poverty and neglect, Peter was saved 
from destitution by an older brother named 
Damian. Out of gratitude, he added his older 
brother's name to his own. He was given 


Iv 





an excellent education, in which his natural 
gifts became apparent, and then entered a 
strict monastery to live as a monk. Peter's 
extreme mortifications, learning, wisdom, 
uninterrupted life of prayer, and desire to 
right the ship of the Church put him into 
contact with many other Church leaders 
who desired the same. Peter eventually was 
called to Rome and became a counselor to a 
succession of popes. Against his will, he was 
ordained a Bishop, made a Cardinal, and 
headed a diocese. He fought against simony 
(the purchasing of church offices), against 
clerical marriage, and for the reform of papal 
elections. He also thundered, in the strongest 
and clearest of language, against the scourge 
of homosexuality in the priesthood. 


After being personally involved in various 
ecclesiastical battles for reform, he requested 
leave to return to his monastery. His request 
was repeatedly denied until finally the Holy 
Father let him return to a life of prayer and 
penance, where his primary distraction was 
carving wooden spoons. After fulfilling a few 
more sensitive missions to France and Italy, 
Peter Damian died of fever in 1072. Pope 
Benedict XVI has described him as “one of 
the most significant figures of the eleventh 
century...a lover of solitude and at the same 
time a fearless man of the Church, committed 
personally to the task of reform.” He died 
about one hundred years before Saint Francis 
of Assisi was born, yet some have referred to 
him as the Saint Francis of his age. 


More than two hundred years after our saint's 
death, Dante wrote his Divine Comedy. The 


author is guided through paradise and sees 
a golden ladder, lit by a sunbeam, stretching 
into the clouds above. Dante begins to climb 
and meets a soul radiating the pure love of 
God. Dante is in awe that the heavenly choirs 
have fallen silent to listen to this soul speak: 
“The mind is light here, on earth it is smoke. 
Consider, then, how it can do down there 
whatitcannot do up here with heaven's help.” 
God is unknowable even in heaven itself, so 
how much more unfathomable must He be 
on earth. Dante drinks in this wisdom and, 
transfixed, asks this soul its name. The soul 
then describes its prior earthly life: “In that 
cloister I became so steadfast in the service 
of our God that with food seasoned just with 
olive-juice lightheartedly I bore both heat 
and cold, content with thoughtful prayers 
of contemplation. I was, in that place, Peter 
Damian.” Dante is among refined company 
in the loftiest heights of heaven. 


Saint Peter Damian, your reform of the Church 
began in your own monastery cell. You never 
asked of others what you did not demand first 
of yourself. You even endured the detraction 
and calumny of your peers. Help us to reform 
others by our example, learning, perseverance, 
mortifications, and prayers. 


Source: https://mycatholic.life/saints/saints-of-the- 
liturgical-year/february-21-saint-peter-damian- 
bishop-and-doctor-of-the-church/ 


a NG pnp "”"f” o VU-U- 





IKA-21 NG PEBRERO, LUNES III 


San Pedro Damian, 
Obispo at Pantas ng Simbahan 


Panalangin sa Umaga 


PASIMULA 


Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. 
- At pupurihin ka ng aking bibig. 


PAANYAYA SA PANALANGIN 


Antipona: 8 Tayo'y lumapit sa Panginoon nang may papuri at pasasalamat. 


Salmo 95 


Tayo ay lumapit sa “ting Panginoon, Siya ay awitan, 
Ating papurihan ang batong kublihan nati't kalakasan. 
Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, 
Siya ay Purihin ng mga awiting may tuwa at galak. 
(Uulitin ang Antipona) 


Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, 

Ang dakilang Haring higit sa sinuman na binabathala. 

Nasa kanyang palad ang buong daigdig. pati kalaliman, 
Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. 
Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. 
(Uulitin ang Antipona) 


Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay-galang, 
Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati” y lumalang. 
Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, 
Mga tupa tayong inaalagaan. 

(Uulitin ang Antipona) 


IB 





Ang kanyang salita ay ating pakinggan: 

“Iyang inyong puso'y huwag patigasin, 

Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang 

Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. 

Ako ay tinukso't doon ay sinubok ng inyong magulang, 
Bagamat nakita ang aking ginawang sila” ng nakinabang. 
(Uulitin ang Antipona) 


Apatnapung taon, sa inyong ninuno ako ay nagdamdam, 
Ang aking sinabi, “Sila ay suwail, walang pakundangan 
At ang mga utos ko ay sinuway!” 

Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, 

Sa lupang pangakong aking inilaan.” 

(Uulitin ang Antipona) 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo: 

Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. 
Amen. 

(Uulitin ang Antipona) 


AWIT 


Kay dakila mo, O Diyos Amang walang hanggan, 
Lahat ng liwanag, ikaw ang pinagmumulan. 
Darating sa daigdig yaring bukang liwayway 
Tanda ng pag-ibig mong walang katapusan. 


Ikaw, O Hesukristo, ang tunay naming araw, 
Kaloob mo ay buhay sa katawa't isipan. 

Dinggin mo ang dalanging kami'y iyong tulungang 
Malayo sa masama't anumang kasalanan. 


O Espiritu Santo, sa amin ay manahan, 

Loob ay bigyang lakas, gawing banal ang buhay, 
Maghapon ay harapin sa gawang kabutihan, 

Sa pagsapit ng gabi ay payapang hihimlay. 


a gg 5w 





MGA ANTIPONA AT SALMO 


Antipona 1: Mapalad silang tumatahan sa iyong pamamahay, O Panginoon. 


Salmo 84 
(Pag-aasam saTemplo ng Diyos) 


Mahal ko ang iyong templo, 
O Makapangyarihang Diyos! 


Nasasabik ang lingkod mong sa patyo mo ay pumasok. 
Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod, 
Sa masayang pag-awit ko pinupuri'y buhay na Diyos. 


PANGINOON, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad, 
Maging ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak, 
May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar, 

O PANGINOON, hari namin at Diyos na walang kupas. 


Mapalad na masasabi, silang doo'y tumatahan 

At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. 
Ang sa iyo umaasa'y masasabing mapalad din, 
Silang mga naghahangad na sa Sio'y makarating. 


Habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, 
Tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pag-ulan. 
Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas, 
Batid nilang nasa Sion ang Diyos nilang hinahanap. 


Dinggin mo ang dalangin ko, O Makapangyarihang Diyos, 
O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. 
Basbasan mo, PANGINOON, yaong hari naming mahal, 
Pagpalain mo po siya yamang ikaw ang humirang. 


Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, 
Kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. 

Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, 
Kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. 


LL IIBj NB 





Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang, 
Kami'y pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. 
Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay 

Sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. 


Mapalad na masasabi ang sa iyo'y magtiwala, 
Hindi sila mabibigo, yamang ikaw ay dakila! 


(Papuri sa Ama at...) 
Antipona 1: Mapalad silang tumatahan sa iyong pamamahay, O Panginoon. 


Antipona 2: Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon. 


Awit: Isaias 2:2-5 
(Nangingibabaw ang bundok na tinatahanan ng PANGINOON sa lahat ng bundok) 


Sa mga huling araw, 
Ang bundok na kinatatayuan ng Templo ng PANGINOON 
Ay mamumukod sa taas ng lahat ng bundok. 


Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. 

Ang maraming taong lalapit sa kanya 

Ay magsasabi ng ganito: 

“Halikayo, umahon tayo sa bundok ng PANGINOON, 
Sa Templo ng Diyos ni Jacob, 

Upang malaman natin ang kanyang mga daan 

At matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas.” 


Sapagkat sa Sion magmumula ang Kautusan 
At sa Jerusalem, ang salita ng PANGINOON. 


Siya ang mamamagitan sa mga bansa 

At magpapairal ng kapayapaan 

Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod 
Ang kanilang mga tabak, 

At karit ang kanilang mga sibat. 

Wala nang magsasanay ng pakikibaka 

At mawawala na ang mga digmaan. 


a NG nn“ 





Halikayo, sambahayan ni Jacob, 
At tayo'y lumakad sa liwanag ng PANGINOON. 


(Papuri sa Ama at...) 
Antipona 2: Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon. 
Antipona 3: Umawit sa Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. 


Salmo 96 
(Ang Panginoon, hari at hukom ng sanlibutan) 


Purihin ang PANGINOON, awitan ng bagong awit, 
Ang PANGINOON ay papurihan nitong lahat sa daigdig! 
Awitan ang PANGINOON, ngalan niya ay purihin. 


Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. 
Kahit saa'y ipahayag na ang PANGINOON ay dakila, 
Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. 


Ang PANGINOON ay tunay na dakila, marapat na papurihan 
Higit sa sinumang diyos, siya'y dapat katakutan. 
Ang diyos ng sanlibuta'y pawang mga diyus-diyusan. 


Ang PANGINOON lang ang may likha ng buong sangkalangitan. 
Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan, 
Ang lubos n'yang kagandahan ay sa templo mamamasdan. 


O ang PANGINOON ay purihin ng lahat sa daigdigan! 
Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan! 
Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. 


Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. 
Kung ang PANGINOON ay dumating, sa likas n'yang kabanalan, 
Humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. 


“Ang PANGINOON ay siyang hari,” sa daigdig ay sabihin, 
“Sanlibuta'y matatag na, kahit ito ay ugain, 
Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin.” 


FIN ff 





Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman, 
Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. 
Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, 
Pati mga punongkahoy sa galak ay mag-awitan. 


Ang PANGINOON ay pupurihin, pagkat siya ay daratal, 
Paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan. 
Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. 


(Papuri sa Ama at...) 


Antipona 3: Umawit sa Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. 
MAIKLING PAGBASA NG SALITA NG DIYOS (Santiago 2:12-17) 


Kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa 
kautusang nagpalaya sa inyo. Walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag, 
ngunit ang mahabagi'y walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. 

Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may 
pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng 
gayong pananampalataya? Halimbawa: ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. 
Kung sabihin ng isa sa inyo, “Patnubayan ka nawa ng Diyos. Magbihis ka't magpakabusog,” 
ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa 
kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. 


TUGUNAN 


Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya magpakailanman. 
- Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya magpakailanman. 


Walang kahambing ang mga kahanga-hangang gawa niya, 
- purihin siya magpakailanman. 


Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. 
- Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya magpakailanman. 


a 





PAPURING AWIT NI ZACARIAS 


Antipona: 78 Purihin ang Panginoong ating Diyos. 


Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel! 
Sapagka't nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. 


At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang Tagapagligtas, 
Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. 


Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, 
Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, 
At sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. 


Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang, 
At aalalahanin ang kanyang banal na tipan. 


Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, 

Na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, 

Upang walang takot na makasamba sa kanya, 

At maging banal at matuwid sa kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay. 


Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan, 

Sapagka't mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan, 
At ituro sa kanyang bayanang landas ng kaligtasan, 

Ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. 


Sapagka't lubhang mahabagin ang ating Diyos, 

Magbubukang-liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. 

Upang magbigay-liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, 
At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. 


(Dadasalin ang Papuri at uulitin ang Antipona) 





PANGKALAHATANG PANALANGIN 


Nilikha tayo upang papurihan ang Panginoon. Buong taimtim tayong manalangin: 
Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. 


Pinupuri ka namin, Maylikha ng lahat, 


- sapagkat pinagkalooban mo kami ng mabubuting bagay sa lupa 
at pinarating mo kami sa araw na ito. 


Pagpalain mo kami sa pagsisimula ng aming gawain sa araw na ito, 
- gawin mo kaming kamanggagawa, tulad mo. 


Pakinabangan nawa ng aming mga kapatid 
ang aming mga gawain sa araw na ito, 
- upang kasama nila at para sa kanila, 
maitayo naming ang isang lungsod na kalugud-lugod sa iyo. 


Pagkalooban mo kami ng galak at katuwaan, 
- at sa lahat ng aming makakasalamuha sa araw na ito. 


AMA NAMIN 





PANGWAKAS NG PANALANGIN 


Ama naming makapangyarihan, 

ipagkaloob mong kami'y makasunod sa itinuro 

at ipinakitang halimbawa ni San Pedro Damian 
upang kami'y walang mahalagahin nang higit kay Kristo 
at kami'y makapagbigay-pansing lagi 

sa paglilingkod sa Sambayanan mo 

hanggang sa kami'y sumapit 

sa liwanag ng iyong walang maliw na kaligayahan 
sa pamamagitan ni Hesukristo 

kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 
Amen. 


PAGHAYO 


(Kung may pari o diakono) 


Sumainyo ang Panginoon 
- At sumaiyo rin. 


Pagpalain kayo ng Makapangyarihang Diyos 
Ama, Anak at Espiritu Santo. 
- Amen. 


(Kung walang pari o diakono) 


Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, 

iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan 

at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 
- Amen. 





Panalangin sa Takipsilim 


PASIMULA 


O Diyos, halina at ako'y tulungan. 
- O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. 
- Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


AWIT 


PANGINOONG Hesus, kami po ay samahan 
Ngayong palubog na ang mainit na araw. 
H'wag po nawang panawin ang aming pag-asa 
Sa liwanag nitong pananampalataya. 


PANGINOONG Hesus, kapayapaa'y 'bigay 
At sa "ming pagsubok, kami po ay gabayan. 
Ipagkaloob mo ang biyaya mong ilaw 

Nang ang iyong mukha'y aming mabanaagan. 


Walang hanggang Diyos, ang Kabanal-banalan, 
Nasa 'yo ang lakas, at ang kapangyarihan, 
Kaluwalhatian, tunay na walang hanggan, 
Pagkat ikaw lamang ang nagbibigay-buhay. 


MGA ANTIPONA AT SALMO 


Antipona l: Ang mga mata nati'y sa Panginoon nakatuon, at naghihintay ng kanyang 


mahabaging tulong. 





Salmo 123 
(Ang Panginoon, di-mabibigong pag-asa ng kanyang bayan) 


Ang aking pangmasid doon nakapukol, 
Sa luklukang trono mo, O PANGINOON. 
Tulad ko'y aliping ang inaasahan 

Ay ang amo niya para matulungan. 


Kaya walang humpay ang aming tiwala, 
Hanggang ikaw, PANGINOON, sa ami'y maawa. 
Mahabag ka sana, kami'y kaawaan, 

Labis na ang hirap naming tinataglay. 


Kami'y hinahamak ng mga mayaman, 
Matagal na kaming laging inuuyam 
Ng mapang-aliping palalo't mayabang. 


(Papuri sa Ama at...) 


Antipona l: Ang mga mata nati'y sa Panginoon nakatuon, at naghihintay ng kanyang 
mahabaging tulong. 


Antipona 2: Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at lupa. 


Salmo 124 
(Ang tulong natin ay sa ngalan ng PANGINOON) 


Ano kaya't di pumanig sa atin ang PANGINOON, 

O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? 

Kung ang Diyos na PANGINOON, sa amin ay di pumanig, 
Noong kami'y salakayin ng kaaway na malupit, 

Maaaring kami noon ay nilulon na nang buhay 

Sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. 


Maaaring kami noo'y natangay na niyong agos, 


Naanod sa karagata't tuluy-tuloy na nalunod: 
Sa lakas ng agos noo'y nalunod nga kaming lubos. 


LIE vv 





Tayo ay magpasalamat, ang PANGINOON ay papurihan, 
Pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. 
Ang katulad nati'y ibong sa bitag ay nakatakas, 


Lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. 
Tulong nating kailangan ay sa PANGINOON nagmumula, 
Pagkat itong lupa't langit tanging siya ang lumikha. 


(Papuri sa Ama at...) 
Antipona 2: Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at lupa. 


Antipona 3: Hinirang tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Anak upang kanyang 
maging anak na ampon. 


Awit: Efeso 1:3-10 
(Ang Diyos ang Tagapagligtas) 


Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama 
Ng ating PANGINOONG Hesukristo! 
Pinagkalooban niya tayo 

Ng lahat ng pagpapalang espirituwal 
Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. 


At sa atin ngang pakikipag-isang ito, 
Hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan 
Upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. 


Dahil sa pag-ibig ng Diyos, 

Tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya 
Sa pamamagitan ni Hesukristo. 

Iyan ang kanyang layunin at kalooban. 

Purihin natin siya dahil sa kanyang 

kahanga-hangang pagkalinga sa atin 

Sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak! 


a gg wg 





Tinubos tayo ni Kristo 

Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan 

At sa gayo'y pinatawad na ang ating mga kasalanan. 
Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin! 


Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran 
Upang lubos nating maunawaan 

Ang kanyang lihim na panukala na isasakatuparan 
Sa pamamagitan ni Kristo 

Pagdating ng takdang panahon. 


Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo 
Ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. 


(Papuri sa Ama at...) 


Antipona 3: Hinirang tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Anak upang kanyang 
maging anak na ampon. 


MAIKLING PAGBASA NG SALITA NG DIYOS (Santiago 4:11-12) 


Huwag kayong magsiraan, mga kapatid. Ang namumula o humahatol sa kanyang kapatid 
ay namumula at humahatol sa Kautusan. At kung hinahatulan mo ang Kautusan, hindi ka na 
isang tagatupad ng Kautusan kundi isang hukom. lisa ang nagbigay ng Kautusan at siya rin 
ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Ngunit ikaw -- 
sino ka upang humatol sa iyong kapwa? 





TUGUNAN 


Panginoon, ikaw lamang ang makapagpapagaling sa akin, 

sapagkat pinasakitan kita dahil sa aking mga kasalanan. 

- Panginoon, ikaw lamang ang makapagpapagaling sa akin, 
sapagkat pinasakitan kita dahil sa aking mga kasalanan. 


Minsan ko pang sasabihin: Panginoon, ako'y iyong kaawaan, 
- sapagkat pinasakitan kita dahil sa aking mga kasalanan. 


Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. 
- Panginoon, ikaw lamang ang makapagpapagaling sa akin, 
sapagkat pinasakitan kita dahil sa aking mga kasalanan. 


PAPURING AWIT NI MARIA 


Antipona:. 78 Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, sapagkat nilingap niya ang kanyang 


abang alipin. 


Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, 
At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. 
Sapagka't nilingap niya ang kanyang abang lingkod! 


At mula ngayon, ako' y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, 
Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan 
Banal ang kanyang pangalan! 


Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, 
Sa lahat ng sali't saling lahi. 


Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, 
Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. 


Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, 
At itinaas ang mga nasa abang kalagayan. 


AG 





Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, 
At pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. 


Tinulungan niya ang kanyang bayang Istael, 
Bilang pagtupad sa pangako niya saating mga magulang, 
Kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman! 


(Dadasalin ang Papuri at uulitin ang Antipona) 


PANGKALAHATANG PANALANGIN 


Nais ni Kristo na pamunuan ang lahat ng tao tungo sa kaligtasan. Buong puso nating 
hilingin sa kanya: 


Akitin mo ang lahat patungo sa iyo, Panginoon. 


Sa pamamagitan ng iyong kamahal-mahalang dugo, Panginoon, 
tinubos mo kami mula sa pagkaalipin sa kasalanan, 
- bilang mga anak ng Diyos, gawaran mo kami ng kalayaan. 


Pagpalain mo ang aming Obispo, N. at lahat ng mga obispo, 
- sa diwa ng kagalakan, 


maipamahagi nawa nila ang mga biyaya ng iyong mga sakramento. 


Tulutan mong magtagumpay ang mga naghahanap ng katotohanan, 
- at kung matagpua'y maging masigasig itong maisabuhay. 


Ikaw nawa'y makapiling upang aliwin ang lahat ng mga walang kumakalinga, 
ang mga ulila at mga balo, 
- madama nilang kapiling ka at manahan sa iyo. 


Tanggapin sa iyong walang hanggang kaharian ang mga yumao, 
- na kung saan naroon ka, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo. 


AMA NAMIN 


a TI fu 





PANGWAKAS NG PANALANGIN 


Ama naming makapangyarihan, 

ipagkaloob mong kami'y makasunod sa itinuro 

at ipinakitang halimbawa ni San Pedro Damian 
upang kami'y walang mahalagahin nang higit kay Kristo 
at kami'y makapagbigay-pansing lagi 

sa paglilingkod sa Sambayanan mo 

hanggang sa kami'y sumapit 

sa liwanag ng iyong walang maliw na kaligayahan 
sa pamamagitan ni Hesukristo 

kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 
Amen. 


PAGHAYO 


(Kung may pari o diakono) 


Sumainyo ang Panginoon 
- At sumaiyo rin. 


Pagpalain kayo ng Makapangyarihang Diyos 
Ama, Anak at Espiritu Santo. 
- Amen. 


(Kung walang pari o diakono) 


Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, 

iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan 

at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 
- Amen 





Panalangin sa Gabi 


PASIMULA 


O Diyos, halina at ako'y tulungan. 
- O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
- Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


AWIT 


Natapos man ang maghapon, hindi ang magmahal, 
Marami man ang hirap, pag-asa'y tumatagal, 
Kunin yaring puso na pag-ibig ang may lalang 

At sa pagkahimlay ay lagi nawang ingatan. 


Laganap man ang dilim, ang ilaw ay narito, 
May liwanag sa gabi, lakas ng mga tao. 
Mata'y ipipikit ngunit ika'y katabi ko 

Na laging tumitingin nang di malayo sa 'yo. 


Antipona: 8 O Panginoong aming Diyos, ang pag-ibig mo sa ami'y walang pagkapagod. 


Salmo 86 
(Panalangin ng isang dukhang nasa kagipitan) 


Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin, 

Tugunin mo, PANGINOON, ang aking pagdaing, 
Ako'y mahina na't wala nang tumingin. 

Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay, 

Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan 

Pagkat may tiwala sa "yo kailanman. 


Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, 

Sa buong maghapo'y siyang tinatawagan. 
PANGINOON, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, 
Sapagkat sa iyo ako tumatawag. 


nn gg qQqqggnggngngnnnnnnnnnnnn 





Mapagpatawad ka at napakabuti, 

Sa dumadalangin at sa nagsisisi, 

Ang iyong pag-ibig ay mananatili. 

Pakinggan mo, PANGINOON, ang aking dalangin, 
Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. 


Dumaraing ako kung mayro'ng bagabag, 
Iyong tinutugon ang aking pagtawag. 

Sa sinumang diyos wala kang kawangis, 
Sa iyong gawai'y walang makaparis. 


Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, 
Lalapit sa iyo't magbibigay galang, 

Sila'y magpupuri sa "yong kabutihan. 
Pagkat ikaw lamang ang Diyos na Dakila 
Na anumang gawin ay kahanga-hanga! 


Ang kalooban mo'y ituro sa akin, 
At iyon ang tapat na aking susundin, 
Turuang maglingkod nang buong taimtim. 


O PANGINOONG Diyos, sa buo kong buhay, 
Pupurihin kita magpakailanman 

At ihahayag ko ang kadakilaan. 

O pagkadakila! Pag-ibig mong wagas, 

Dahil sa pag-ibig, ako'y iniligtas, 

Di mo binayaang sa hukay masadlak. 


Mayroong mga taong ayaw kang kilanlin, 
Taong mararahas, na ang adhikain 
Ay labanan ako't ang buhay ay kitlin. 


Ngunit ikaw, PANGINOON, tunay na mabait, 
Tapat at totoo, wagas ang pag-ibig: 

Lubhang mahabagi't banayad magalit. 

Ibaling sa akin ang awa mo't habag, 


AA 





Iligtas mo ako at bigyan ng lakas, 
Yamang naglilingkod sa iyo nang tapat. 
Pagtulong sa aki'y iyong patunayan, 
Upang mapahiya ang aking kaaway, 
Kung makita nila yaong katibayan 

Na ako'y inaliw mo at tinulungan! 


(Papuri sa Ama at...) 

Antipona: 78 O Panginoong aming Diyos, ang pag-ibig mo sa ami'y walang pagkapagod. 

PAGBASA NG SALITA NG DIYOS (1 Tesalonica 5:9-10) 
Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng 

ating PANGINOONG Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama 

niya, buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. 


TUGUNAN 


Sa iyong mga kamay, Panginoon, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. 
- Sa iyong mga kamay, Panginoon, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. 


Tinubos mo kami, Panginoong Diyos ng katotohanan, 
- inihahabilin ko ang aking kaluluwa. 


Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo, 
- Sa iyong mga kamay, Panginoon, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. 


PAPURING AWIT NG EBANGHELYO 


Antipona: 8 Habang kami'y gising, Panginoon, kami ay ingatan, bantayan kami habang 
kami'y nahihimlay, upang sa paggising, manatili kaming kasama ni Kristong 
nagbabantay, at sa pagtulog, makapahinga kami sa kanyang kapayapaan 
(aleluya). 


Kunin mo na, Panginoon ang iyong abang alipin, 
Ayon sa iyong ipinangako: 


ff 





Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, 
Na inihanda mo para sa lahat ng bansa: 


Liwanag itong tatanglaw sa mga Hentil, 
At magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. 


(Dadasalin ang Papuri at uulitin ang Antipona) 


PANGWAKAS NA PANALANGIN 


Panginoon, 

bigyan ng panatag na pagkahimlay 

ang aming mga katawan 

at ang mga ginawa namin ngayon 

ay magbunga nawa ng walang hanggang buhay. 
Hinihiling namin ito sa pamamagitan 

ni Kristong aming Panginoon. 

Amen. 


PAGHAYO 


Gawaran nawa tayo ng Makapangyarihang Diyos 
ng gabing panatag at mapayapang pagkahimlay. 
- Amen. 


AWIT O PANALANGIN NG PAPURI KAY MARIA 


Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. 
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. 

Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat 

At pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. 


Santa Maria, Ina ng Diyos, 
Ipanalangin mo kaming makasalanan 
Ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen. 


AA yn 


